









| GWIALEN FEDW 





FY MATH, 








Gn | pr byddai euogrwydd cydwybod 
i Bron llethu fy enaid i'r llawr, 
' Âr ol i'm gyflawni rhyw bechod 
i Gyfrifwn bryd hyny yn fewr, 
a» Fe dreiglai y dagrau trylocwon— 
Nid ofnaf ddywedyd pahcm 
'Roêdd cwmwl ar wyneb mor dirion— 
& Ond ofn gwialen fedw. fy cam! 
| Wrth ddyfod o'r ysgol Cr tae 


Llawn awydd bod gortecZ r2ewn pryd, 
Tarawai fy nhroed vrth ryw goeg, 

A syrthiwni'rbew crfybyd? 
Awn yna ìi d«i fy nghpdosbcd 

I &<ehu fy'im egni c'm com, 
A'm hazaoyd their oên cl fy cgosod 

Uan bwys gwen fedw f£' mam! 









1 « 
F — —_—_— y — —b— *Y 


Pan gawn i ŷ 
Ar unwaith d 

Achoswn ryw ddanìt 
Ac yna mi redwn 18 

Fe waeddai fy nhad arnaf, “Aros,” 
Gan addaw amddiffyn fy ngham, 

Ond dianc oedd lawer mwy diddos 
O ffordd gwialen fedw fy mam ! 






? 





Bwriedais raì canoedd o weithiau 
Ei thaflu i ganol y tân, 
Ond er fy holl gywrain gynlluniau 
Mi fethais ei chyrhaedd yn lân ; 
Gosodwn y gadair yn hwylus 
I gyrhaedd fy nôd yn ddinam, 
Ond ofer fu'm triciau direidus 
I ddwyn gwialen fy mam / 


Pan byddai cyfoedion yn ceisio 
Fy hudo i wneuthur rhyw ddrwg, 
A minau bron iawn a chydsynio, 
Rhag ofn i mi dynu eu gwg, 
Fe redai fy meddwl yn sydyn 
At gerydd cyn rhoddi y llam, 
Ae felly gwrthodwn eu dilyn 
Rhag ofn gwialen fedw fy wmam / 


Wel, tegwch, yn wir, ydyw canmol 
. Pob moddion arferwyd er lles ; 
Mi daflaf o'r neilldu yn hollol 

Bob rhagfarn, a deuaf yn nes, 









FE 


* 


bd 


a 


| 
| 





eb o k 


â y A Md 






l ryw awydd 
moddion am 
brau dyledswydd 
wialen fedw fy mam ! 





















Fy nâ 
Fel gŵfR 





MYFYRDOD 


WRTH WRANDO AR 


Y FRONFRAITH YN CANU 





A foreu teg o'r flwyddyn yr oodd aderyn 'mwyn | 
Yn canu gyda'i awen yn llawen yn y llwyn; y | 

Wrth wrando 'i lais pereiddlwys, mor gymhwys oedd I 

o ei gân, 

Mi deimlais inau awydd ìi wasgu'n nes yn mla'n. 


Moddyliais am ei holi o ddifri'n nghylch oi ddawn, 

A pheth oedd pwys y testyn oedd ganddo'n llinau 
llawn; 

Ai canu yr wyt ryw fawrglod fwyn hynod it' dy hun, 

Ai ynte i rywun arall sydd uwchlaw deall dyn ? 


Atebodd ef i'm tybiaeth fod ganddo bethau o bwys, 
A rhoddion heb rifedi i'w loni ef yn lwys, 
Yn d'od o law haelionus, yn gymhwys iddo gael,— 
Fod dyled ar bob teulu glodfori am y fael. 








Oael gwisg o nawdd, heb nyddu, na thalu am ei gwau, 
Nac angen am ddilledydd iw llunio'n fyw ma llai; 
Yn gymhwys i'r maintioli, o liwiau hoirŵ€ bob un, 
A sicr iawn o bara cyhyd a mi fy hun. 





Cael tŷ heb raid êl wcml 
Pan fyddo'r llew a'r ca 
Cael cysgu heb ddychryn m 
A'r bore, pan ddihunaf, mi »*8 o 





2 

















| Oael tamaid wrth fy angen, a hw*Wê ymborth iach 
Digonedd o fwyd a diod, heb ormod na rhy fach ; 
Niraid im' ond ei gasglu o fore hyd brydnawn, 
Rhagluniaeth sy'n MM am wneyd fy lletty'n llawn. 


Pan welwyf ddryll yr heliwr, a chlywed mwstwr 
maith, 
| Ergydio yn y coedydd gan Dafydd lywydd llaith, 
Mi hedaf ar ryw lechwedd lle tardda rhediad dwr, 
Neu 'hedaf am fy hoedel yn mhell uwch gefnel gwr. 


, 


Ŷ 
ieu 


A phan ddaw tebygolrwydd am deulu bach ì'm rb^a, 

4”. Mae genyf o fy mebyd gelfyddyd yn y fan, 

'F  Iadeiladu stafell mewn cell yn nghwr y cae, 

. Nas gall yr ych na'r ceffyl na'r mul ddim dweyd lle 
mae. 


Ni raid im' ragofalu er meddu teulu mân, 

Pedwar neu bump ohonynt—i gyd yn gerynt glân, 
Oaf ddigon i'w diwallu heb i mi dalu dim, 

A'u gwarchod ar bob perwyl sydd orchwyl cnwyl im'. 


Trugaredd sydd yn cynal tylwythau'r goedwig lâs, 
'Rwyf inau'n un o rhei'ny sydd wedi profì ei blas; 
Trugaredd sydd yn cadw pob un i lanw ei le; 

Mi ganaf am drugaredd yn fwynaidd idd 'Fe,” 













— 


y 


« « 
y —_— — Y 


